Y GAM FUDDUGOLj 


AR ARWYDDEIR 

YR ODYDDION, 


SEF 



AR Y MESUR MERCH MEGAN. 


Wi. 15. Ü0E£0, CaUîrîrat 


PONT--ST-PON: 

ARGRAFFWYD, GAN JOSIAH THOMAS JONES, 

DROS 

ÖDYDDIÖN CYFRINFA SANT OUINTIN, 





ARWYDDEIR YR ODYDDION. 

—«5^^— 

Y Gâa hon a ennillodd y gwobr o ddau gini a roddodd Cyfriûíá 
Odyddion Sant öuintin, y rhai a orchymynasant ei hargraffu. 



CYFEILLGARWCH. 

CYCHWYNAWL wreichionen o’r liwus nef Ìawén, 
Dry’r byd, x> dan heulwen, yn Eden yn òl; 
î’r nychlwm mae’n acbles mor fwynaidd i’r fynwes, 
Ac ynddi caf loches o gynes fwyn gôl; 

Mewn gwaeledd y gwelir, ag awydd go gywir, 

A’i radau drwy’r frodir, hir welir ei waith, 

I gâr a pherthynas, ail gwenol dân gwynias, 

Gwna ’i ethol gymdeithas gymwynas dra maitht 
O goludd ei galon mae’n hynod fwyn hinon, 

I dori blinderou ei gyfion hen gâr; 

Ei lonaf lawenydd i’w fynwes a’i fenydd 

Yw rîiodio’n gâr clodrydd a baeddydd pob bàr* 

Ei wenau sy’n fwyniant—fel grasol fwyn grisiant, 
Ei eiriau a’i ariant ddiferant yn fêl; 
llhyw swynawl bur synwyr a fegy’n y fagwyr, 

Ni cheir o dan awyr lwyd wewyr lle dêl; 


4 


TJn goìwg mwy gwiwlon ni weledd angylion, 

Wrth rodio pyrth Seion, ar dirion gaer dydd, 

Ea “Calon wrth galon,” yn haelaidd anwylion, 

Dwy fynwes dwf union yn rhadlon a rhydd, 

® an g>studd, dig ystod, neu droellawg a«r dralled,. 

Cyfeiria i gyfarfod â’r nychdod a’r nych, 

Tyr rwyraau awr drymaidd y sal-was iselaidd, 

A dagrau’r dyn pruddaidd ’n risialaidd a sycli. 

fR Amddifad a’r Weddw, yn gudeg iawn geidw, 

‘ Nid poenau’r pryd hwnw fydd galw ar y gwr ; 

A gobaith i gaban oer wagawl yr egwan, 

I’r troeog was truan mae’n darian raae’n dwr; 

Try ingon tir angau, a’i niwlen ddu’n olau, 

A didwyll gardodau try boenau ty’r bedd; 

Ei wiwlwys ymweliad ry lwydd görfoleddiad 

Dan lwythawl orlethiad—mwynhad a man hedd: 
Un haelaidd anwylwr—un cyfied a’r cyfìwr, 

A’i siaced yn swcwr hyd barlwr y bedd ; 

Ei wellawl gyfeillach sy ethawl ddisothacb, 

Ki welwyd amgenach, rhagorach myg wedd, 

Ei gynghor bob cangen yw bwydo meib Eden, 

A’u heladan heulwen i lawen dda Iwydd ; 

Mae’n burlan fwyn berlau drwy dir cyfyngderäu, 
líi änwyd ar enau aur w'enau mor rwydd : 

Pand addâs Odyddion yw’r hollawl gyfeillion, 

I’w gweled o’r gaîon yn ffyddlon eu ífydd, 

A’u rhwymyn yn driphlyg—ni chamodd dychymyg 
1 feddu’r fath feddyg yn debyg un dydd : 

RhiT manod fo’u mwyniant diiuddias, da Iwyddiantr 
Neu benaf dderbyuiant, raewn uniant yn iawn, 

Y borau’n bybyrus o ddoniau diddanus, 

A thaith^ offoleddus, bron boenus bryduhawn. 


5 


CARIAD. 

O Gariad ! rhagoriaeth dawn haelaidd dynoliaeth ! 

Byw delyn bodoliaeth, a d’effaith yn dod 
Ÿü seren ddisorod odadaeth y Duwdod, 

I oesi ’r byd isod rhyfeddod ei fod ! 

Y Ilwysaf berl llesol, agweddiad tragwyddol, 

O dyfiad pur dwyfol a noddol y nef, 

O Dduw yn hanfodi, a’i rin yn coroni 
Trueiniaid trueni, a’u lloni geill ef: 

Mae’n gryfach ei íîrwythau, a’i gynghor nag angau, 
Parha ei effeithiau’n dân golau dan gŵys, 

O hyd trwy galedi raewn ffydd heb ddiffoddi, 

Yn raorau’r cyfodi ’n oleuni pur lwys. 

Y gadwyn o geudod iselder bro pechod 

I diroedd gorhoendod nef uchod yw ef, 

Ö fynwes gruddfanu â’n fwynaidd i fynu 
A’i dân heb ei lènu ’n ennynu ’u y nef: 

Ei iasau raynwesol o enaid wna’n unol 

Yr holl deulu dynol gwybodol drwy ’r byd, 

Yn gyson i ymddwyn, a’u gafael yn gufwyn, 

Yn unol yn nhyn-rwym ’r aur gadwyn i gyd ; 
Ymgeledd yn gulwys a rêd o Baradwys 

Yu berffaith heb orphwys i’r gymwys fro gain, 

A’i gwisg heh lychwino’n y rhydiau bu ’n rhodio, 

Yn liyfryd trwy’n hoywfro’n disgleirio fel glaín. 

I beth cyffelybaf fi GARÍAD rhagoraf, 

Mae’n berl dymunolaf, byw, puraf pob peth, 
Mae’n wynîas ennynu’n dân ysol yn Iesu ; 

O ! na fai’r holl deulu ’n ei feddu’n ddi feth : 

Kôd addurn Odyddion, a golud eu calon, 

Ar ranau ’r ffordd union, a’u dwyfron ei dý, 


& 


rèd yn barhaol, i oesi’o fynwesol, 

O afon ddylifol hyfrydol nef frý : 
hyfeddod anfeidrol yr addurn tragwyddoì 
Ei ddod yn gardodol feddiannol i ddyn ! 
fuddiol ganfyddir ar sal-daith iseldir, 

Ag awel raor gywir ar gleidir y glŷn. 

i wêl ei W'ynebpryd un bai yn y bywyd, 

E guddia bobenyd y benyd a’r boen ; 
i egyr un drygnaws ar gangen ei gyngaws, 
Y niae ar bob achaws mor hynaws a’r oen 
aros! berl eirian, yn fwynaidd yn f’ anian, 
Fy enaid fy hunan fan diddan fo’n dŷ 
r gweddus tragwyddol yn nod annewidiol, 
Dy wenau parhaoi’n oesoesol y sy; 
id oes i dy ddeafl is coron wisg arall, 

Dy gynghor i’r anghall modd diball y daw 
yst eiriau tosturi yn forau ddiferi; 

Mae borau cyfodi y llèni gerllaw. 


OWIRIONEDD. 

rwirionedd ! gair unol! a’i rinwedd eirianoî, 
I mi yn fynwesol gân fythol a fo 
r n goron ragoraf, ar ddaear oer dduaf, 
Tryloywaf berl glanaf hyfrydaf nef fro ! 

|i bethau sy bythol yn nod annewidiol, 

Ac yn y farn fanoì iawn farnol a fydd, 
r r Ynad geir yno i haeddol gyhuddo, 

! Heu’r un a’th oìlyngo i rodio ’n wr rhydd. 



7 


I ddwyn ereadigaeth yn aelwyd dynoliaeth 
Dyg gwir a’i ragoriaeth fodoliaeth o’r dini; 

Mesuriad amserol ei fwynaidd law fanol, 

A’i goledd dirgelol sy nefol iawn im. 

Dy wyneb diweniaeth a garia’r rhagoriaeth 
Heb un siomedigaeth yn helaeth dan haul> 

Digwmwl yw’r gemau yn dirion yn deiriau, 

A mil rhagoriaethau dy drefnau di draul; 

Ei achles heddychlon a goledd y galon, 

A’i hall ymadroddion sy gyfion bob gair, 

Ni atal a ddwedo, un wyneb geir arno, 

Troi’n ol a fynego, na chuddio ni chair: 

A gwir ragoriaethau dy holl dystiolaethau 
Sydd ar y gwefusau yn berlau drwy’r byd , 

’Does traul wrth eu harfer, e ’i ceir hwynt bob amsr 
Yn buraf gyfiawnder mewn hyder o hyd. 

Nid yw ei fuddioldeb i wàn dderbyn wyneb, 

O achos trychineb, anwyldeb na nych, 

Agweddiad tragwyddol ei swyddau gorseddol 
Sy’n anghyfnewidiol rhagorol a gwych : 

O! enaid eirianol! lle gweini’n drigiannol, 

Yn wesyn mynwesol—mor nerthol yw’r nôd ! 

Pan ddygir o wrtlioi alanas gelynol 

Yn gamgyhuddiadol, mor fuddiol dy fod! 

Cadarnwch cu deyrnas—iawn harddwch—hen urddas 
I bob prif uchelwas Cymdeithas ei dwyn, 

A wna yn heddychlon alanas gelynion, 

Brwd hoenus bryd hinon i’r fanon mor fwyn. 

Dedwyddwch Odyddion, eu dethawl eir doethion, 

A phrif weinidogion eu teyrnion wyt ti! 

Dadigoll dy degwch yw urddas eu harddwch, 

Gwiw gofon hawddgarwch, hyfrydwch dy fri; 


8 


ígoniant yw gweuau dy holl ddywediadau; 
Ac ar dy wefusau niae geiriau di goll; 
a lafar dylifol sy’n ífaith mor effeithiol, 

Dy fyneg draethiadol sy’n unol iawn oll; 

? di a’th ddisgleirbryd yw’r Ynad geir hefyd 
Pan bwyf mewn ail fywyd ar funyd y farn, 
m na fydd, trwy wiwglod, ar forau’r cyfarfod, 
Tystiolaeth cydwybod yn datod un dara. 



[ONT-Y-FON, ARGRAFFWYD, GAN J. T, JONES, 




